I J-otj 

f y 

CARU’R LLEUAD. 

Í Wyddooh chwi beth ? mae’r lleuad, 

Fel gwyryf ieuangc dlos, 

Yn gwneud i lawr godi 
I garu yn y nos; 

Hi edrych drwy ffenestri 
i ■ \ I ystafelloedd hun, 

Nes gwenu’r llangciau allan 
I garu bod ag un. 

0 ! diolch am y lleuad, 

Fe nghododd i ryw dro; 

Mi godais ina’m cariad 
Wrth guro brig y to: 

Ond O ! pan welais Betsy, 

Anghofio’r lloer wne’s i,— 

’Doedd fawr o garu’r lleuad 
Rhwng Betsi Wyn a fi. 

Ac fel yr ymddiddanem 

r~f\ O amgylch tân o fawn, 

’Roedd Betsy yn dafotrog, 

Yn hel a thrin yn iawn; 

‘ Edliwiem hen gariadau, 

Ac wed’yn yn ddioed 
Diweddem gyda chusan 
Mwy cynes nag erioed. 

Hi dd’wedai’n bendant wrthyf, 

Na wnai briodi byth; 

Gan daro’i boch a gwenu, 

Àtebwn inau’n syth,— 

Cyn wired a bod tatws 
Yn tyfu ar y coed, 

Y mynwn gael priodi 
Os mynwyd dim erioed. 

’Roedd hyn yn garu digrif, 

Ond difyr, difyr iawn; 

! , ’ Yr eneth oll yn dafod, 

A minau oll yn ddawn: 

Mae’r lloer yn codi eto, 

Ond nid i’n eodi ni— 

’Rwyf fi yn ẃr i Betsy, 

A Betsy’n yn wraig i mi.—CuiRlOG. 


GWENO FWYN GU. 


A ddoi di, fy ngliariad, i gysgod y llwyn, 

Hei, ho, Gweno fwyn gu, 

I glywed yr adar yn trydar yn fwyn, 

Hei, ho, Gweno fwyn gu, 

Daw’r fronfraith i ganu ar frigyn y pren, 

A’r hedydd i gwafrio yn entrych y nen, 

A’r fwyalch i byngcio i blesio fy Ngwen, 

Hei, ho, Gweno fwyn gu. 

Mi wn bydd y rhosyn prydferthaf y sydd, 

Hei, ho, Gweno fwyn gu, 

Yn chwenych rhoi cusan i’r gwrid ar dy rudd, 
Hei, ho, Gweno fwyn gu, 

A’r lili’n adíewyrch claerwynder dy fron, 

Gan dd’weyd “O na b’awn i cyn wyned a hon, 
A minau’n addoli dy lygaid glas llon, 

Hei, ho, Gweno fwyn gu. 

Ar ol i mi r@dio drwy gydol y dydd, 

Hei, ho, Gweno fwyn gu, 

Y nos wrth fyn’d adre’ cei gyffes fy ffydd, 

Hei, ho, Gweno fwyn gu, 

Bydd swn ein cwmniaeth yn flwsig a medd, 
A’r lloer yn tywynu yn hoew mewn hedd, 

A’r ser yn ddisgleiriach pan welant dy wedd, 
Hei, ho, Gweno fwyn gu. 

O mawr yw fy mhleser a mwynder fy myd, 
Hei, ho, Gweno fwyn gu, 

Pan fyddwyf yn dotio ar lendid dy bryd, 

Hei, ho, Gweno, fwyn gu, 

A’m níeddwl yn rhedeg o hyd ac o hyd 
Ar bethau mwy gwerthfawr na golud y byd— 
Priodas, a chariad, a babi, a chryd, 

Hei, ho, Gweno fwyn gu. 


MYFELIjYECH GWYIl HAELECH. 


Harlech, cyfod dy faneri, 

Gwêl y gelyn, enyn yni 
Y Meirionwys oll i waeddi 
Cymru fo am byth ! 

Aed y waedd ac aed y weddi 
Trwy bob cwr o’n gwlad ucbelfri, 
Nes adseinia yr Eryri, 

Cymru f o am bytb! 

Arwyr, sawdwyr, sydyn, 
Ebutbrwn ar y gelyn, 

Gyrwn ef i ffoi o nant, 

A bryn, a pbant, a dyffryn; 
Cbwyflwn faner gorucbafiaetb, 
Gorfoleddwn yn ei alaetb; 

Clywir Hef ein buddugoliaeth— 
Cymru fo am bytb. 


Gwaed sy’n gwrido y cleddyfau, 
Twrw mawr a tbingcian arfau; 

Uwcb na’r twrw ceir bonllefau, 
Cymru fo am bytb! 

Saethau a pbicellau wibiant, 

Cyrn udganant—moirch weryrant— 
Milwyrrutbrant—rbengau floeddiant, 
Cymru fo am bytb! 

Tanbaid yw calonau, 

Grymus ydy w breichiau 
Gwyr yn ymladd dros eu gwlad, 
Orenwog wlad eu tadau— 
Gwyllt a ffymig yw’r ymladdfa— 
Gwancus yw y cledd wrtb wledda— . 
Duwies buddugobaetb floeddia, 
Cymru fo am bytb. 


Talhaiar*. 


BUGEILIO Y GWENITH GWYN. 


Eiiteddai mercli ar gamfa’r cae, 

A’i phen gan flodau’n dyfrith ; 

I gadw’r adar bach i ffwrdd 
Ehag disgyn ar y gwenith ; 

Eho’i ganiatad i’r ’deryn tô, 

A’r asgell fraith gael disgyn; 

Ehag ofn ei fod yn eos fach, 

A dyna deimlad plentyn. 

Pan welot tithau eneth wan, 

Yn gofyn am dy gymorth ; 

Wrth gil y drws, a glywi di 
Mo ymbil chwaer am ymborth ? 

Os wyt am fendith ar dy faes, 

Gogwydda glust i’w gweddi: 

Yr oedd yr haul, a’r gwlith a’r gwlaw, 

Yn meddwl am roi iddi. 

Os wyt am fedi gwenith gwyn, 

Gofala beth a heui : 

A wyt ti’n hau y dyddiau hyn 
Yr hyn ddymunet fedi ? 

Tra gwelot wlith a gwlaw y nen, 

A’r heulwen yn haelionus: 

Wel dos i hau ar dir y tlawd, 

A chofia’th frawd angenus. 

Ceiriog. 


Argraffwyd yn Swyddfa D. Jones, Amlwch. 


